
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by 



Google 



•L..*i~t^ \ ittmm lknmgOTC3Va8aMBBPW«qH 



CjJt iùû^.^pa.^ 



1 



-. ^ ' DigitizedbyCjOOQlC 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



OWIR TN ERBTTÎ T BTD. Ì 

. * ♦ » 

CADAIR MORGANWG. 

Duw a phob Daioni. 
AWEN MERTHYR TYDFIL. 

Uÿnidtr t'r Bot, Tirionâeb Vr Bŵu. 

PÜMP Ö AWDLAU 

AR Ý 



ì&ëtẅ iS^rtraf : 



TE3TUN CYMBEITHA9 CYMREIOYDBION A PHRYIH 
YDDION MERTHYB TYDFIL, YM MOROANWG, 

Dros T FLTnrDDYM 1822. 



MERTHYR TYDFIL; 

ArgraffWyd gan J. JENKINS: lle argreffir pob math oLyfrttt 
Cymraeg a Saesneg, yn gywir ac yn hardd; am bris iiet 



Digitized by 



Google 



y AT Y CYMRY. 



CYMDEITHÂS CYHREIOTDDIOlf a PHRTDTDDION fifSRTHTm 
Ttdfil, a sefydlwyd ar Ddydd Owyl Ddewi, 1821. Mae yr 
Aelodao yn cyfaríbd yn nhŷ Owiltm Htwbl, arwydd y Gwlad- 
GARWR, yn yr hwyr, ar y dydd laú diweddaf o l>ob mis. 

Rhoddwyd y Dtdd BTRR^pynDestan Awdl, ||an y Oymdeithasy 
yn Nghadair yr Âlban Elfed, 1822; ac Âriandíws yn obrwy am yr 
Awdl-a fernid yn oreu. Y fam i gael ei chyhoeddi; yn ddiatreg, 
ar ol Gwledd y Nos Wyl Ddewi ganlynol, a'r Çystadleuwr Uwydd- 
ianniis i gael ei wisgo à> Tlw^* EdWyd Mr.'John Howel, o Lan* 
ymddyfrî, yn Feirnìad; ond pao ddanfonwyd. yr Awdlau, wyth i 
i gyd, iddo, yr oedd wedi ymadael à lianymddyfri, ac ni chlywyd 
son am yr Awdlan na'r Gennad dros amser. Yn y dyryswch hyn, 
a*r Wyl yn pry8U|:0y rbodd^d Saith Awdl, o'r Wyth, dan feim- 
iadaeth lolo Morganẃg, yrhwn oedd yn dygwydd bod ymMerthyr 
ar y pryd, gan droi Awdl ei fab (Mr. Taliesin Williams) heibio, i 
j^el ei gpsgd, dan feirniadaeth rhai o'r Bairdd aflwyddiannus, ya 
erbyn vr hon a fernid yn oren o'r saith gan lolo. Barao^d íolo 
Awdl Mr. Richard Jones yn oreu o'r saith, ac Awdl Mr. Titns 
JenUns yn nesaf at y goreu, Yna enwyd y Parchedig Dafydd 
Saunders, a Mr. Roger WiUiams, i faran rhwng Taliesin a Richard 
Jones; ac os anghyttunent, i alw Mr. Tilus Jenhins attynt, fal y 
byddai anghynnifer. Çafodd Richard Jones y goreu, yr eilwaith» 
yn ddi anghy ttundeb, a gwisgwyd ef à'r Tlws*. Gwelwyd yn wel| 
cyhoeddi y goreuon, yn liytrach nà'r cyfan, a neillduwyd y pump 
canlynol i gael eu hargraffu. leuanc iawn mewn Barddoniaetli 
y w tri o'r Beirdd a roddant eo gwaith yma yn gyhoeddedíg, ao 
ieuanc o oedran rÿai o honynt hefyd. Maeint yn gwybod taw yr 
nnig ffordd i ddiwyllio e« cyfansöddiada», ydyw eael clywed ani 
•u beiau gan hen Feirdd awenyddgar ea g^lad; gan hyny maent 
yn agored i addysg. Eu cysswynair ydyw, — lÀymder fr ẁt, 
Tiriondeb i*r Beius, — Rhoddir Tlws, o'r Gadair, ya flynyddol, ond 
Bi chaniatteir i neb ond Aelodau gystadln am dano; a hyn er cael 
mwy o Feirdd i'r Gymdeithas.- 

Yn enw Duw a phob Daùmi^ 

T. W. 



DiwyHiwyd yr Awdlau, gan eu ^ahanol Awduron, ar ol y 
Feirniadaetb, oddieithr Awdl Mr. Taíiesin Williams, yr hon sydd 
yma fel ag pan barnwyd arni. Rhoddwyd y ddwy Awdl orcu yn 
flaenafi a'r Ueill yR ol oed yr Awduron. — Cyluteddwr, 




Digitized by 



Google 



AWDL 

AR Y DYDD BYRRAF. 



GAN SION YR ALMANACWH. 

RH YFEDDOD dda hod Dduw Naf, 
I ddynìoirgwaelion gwelaf; 
A buan gred heb lîn ^raìtU, 
O'i burwaith yw'r dydd byrraf. 
Dydd byrraf ac oeî-áf a gerwin, 
Gawddan a'u ffrydiau cyflfredin, 
Chwerwaf ar ol Haf oeraf hin,- — gaaaf, 
Yna gwiriaf i ni ỳ gwerin. 
Ys oer ydyw naws eira,— rhìw berwyn, 
Rhew barrug dros Wyddfa; 
A'r dyffryn clir o dir da, 
Hynaws em sy'n neâ ymai. 
Drwy ia ac eira gorwyn,— -uwçh mynydd, 
Uwch maenol a dyffryn; 
Da elw a fydd i\v dilyn, 
Araul a hoff ar ol hyn. 
Da mawrwych hwy dymherant, 
Bob rhyw fryn hoff hyn a phanL 
Tymmeru yn gu odidog wedd— dir, 
Mynegîr mwyn agwedd ; 
Da gwn i ddwyn digonedd 
O ffrwythau yn glau er gwledd. 
Daw Gwanwyn heb swyn naws hedd, 
A hirhau diau wna'r dydd; 
Daw egin a da agwedd, 
Gwenith er bendith lor bydd. 
Drwy Gred ugeinfed ac un, 
Amser hoywber di wabân, 
O Fis Mawrth cufawrth cyfun, 
A 'r haul glyw araul glân ; 
I'r gradd cyntaf henwaf hwn, 
Didwyli arwydd Hwrdd didwn. 

Digitized byCjOOQlC 



Daionî gwedi nid gwâd, 
Donian er praMrf dyna'r pryd; 
Nos a dydd a fydd yn fad, 
O eírian hawl yr un hyd. 
Lloi wedi Uu o adar, 
Ebolion gwylltíon a gwâr; 
Wyn gẅynion, dnon, ar daith, 
Llawn eu gwaith mewn Ilwyn ac ân 

Rhyfedd, rhyfedd, gwir hefyd, 
Yn ddi feth bob peth mewn byd; 
Rhyfedd y w rhinwedd yr haul» 
Yn bur a*i wyneb araul ; 
Os edrych mòdd gwych nid gwaetb^ 
A syw rodd ar seryddiaeth, 
£tto wnawn mewn uniawn nod, 
Yn gwbl y gellìr gwyBod 
Fod hwn, heb dwn di annoeth» 
Gwn a'i sefyllfa yn goeth, 
Yn y canol sirioî sedd, 
TJwch eigion orwych agwedd> 
A'r ddaeár gynnar ddi gau, 
Y nodwyd a'r planedau, 
O amgylch ei gylch yn gwau, 
Drwy wiwdeg wi droadan. 
Yn gyntaf, meddaf, wirmad, 
Gwawl agwedd meẃn golygiad, 
Mercher, ail Gwener nid gwâd, 
A'r ddaear hygar ddiwâd, 
A'i lleuad (drwy rad yr lon) 
Ddaionus, Mawrthwedd union, 
Yna lau a rhywiau rhad, 
Yn Ilyw a'i bedair Ileuad, 
Yna Sadwrn, iawn sádwedd, 
A'i bum Ileuad, fad a fédd ; 
Ac arall fwy rhagorol, 
Ganfyddwyd, henwyd o'u hol, 
Fe allai fod cyfeillion . 
Ychwaneg hoywdeg na hon. 



I 



Digitized by 



Google . 



5 

Y lenî i lu annoeth, ^^ 

Dan niwl na welwyd yn noeth, 
Mae yr Haùl a mawr helynt^ 
Da yr hawl a diwair hjrnt, 
Tiríon a Uáwn yn troi'n Uad 
Ar ei begwn, gwyr bagad, 
Mewn ngain glain yw ei glod 
Dewr ini, a saith diwrnod^ 
Ac oriau ddeuddeg gwiriaf, 
Ugain munud cain eu caf, 
Rh^rfaith a gormod gwaith^gwn, 
Yw dweyd ei rinwedd didwQ* 
A'r ddaear hygar y w hon, 
üthr gtílwys i'w thrigolion, 
Mae iddi da fri di frad> 
Ddwys gugall ddau ysgogiad; 
Un yn rhwydd bob rhyw flwyddyn, 
Yr Haul amgylcha, gwir hyn, 
I wneyd Gauaf, Haf, hefyd 
Daioni bri bob Thy w bryd ; 
O'r llall nid angall mae dyd4 
Yn dyfod drwy law Dofydd; 
Nos hefyd i gyd a gawn, 
Barod i gysgu'n buriawn. 
Ac er bod hynod y w hyn, 

hyd ar y ddaear faon^ 

1 lawer is ser ^rn syn, 

Reol brawf yr Haul o'r bron. 
Eies mae yn nes attom ni, 
Heb ryfyg y gallwn htoû, 
A henwi y gwahaniaeth, 
Heb drallod neu gawod Gauaf, 
Nac y w o un rhy w yn yr Ha^ 
Hoenus drwy gelfyddyd henwáf^ 
Meddaf Astronomydttaeth* 
Ond cynesach, 
A gwresoccach, 

A mwyneiddiacb; y mynyddau; . 
A3 



Digitized by 



Google 



6 

Haf anwylach, 

£r ym mhellacb, 

Da flFriw iawnach, ydyfirynau 

Amfodpelydr 

Haul uwch erydr, hwyliach arwedd; 

Etto'n rhwyddach,» 

Gwympo'n sythach, 

Yn dirìonach, daw ei rinwedd. 

Hwy yr erys, \ 

Ac y dengys, * 

Pa un dilys, pan y delo; 

Gyda'i wrthddrych, 

Mwyn gu lewych, mae'n goleuo. 

Daw Haf, daw gwres, n^u des dewiswyn, 

Mwyngu i gwnu pob eginyn; 

Uuosog wenith, lleisiau gwenyn, 

Ahylawy dawamlflodeuyn; ^ . ^ ^ 

Daw porfa i dda, bwyd i ddyn,— ffymant, ^ 

Cu sai' eu mwyniant, caws, ymennyn. 

Eirin Mair a gair, gwiraf, , ^ ,. . 

Drwy fawr Iwydd yn rhwydd yr Hal; 

Moddus y drefh, meddaf,— ynghanol perth, 

Diwael nerth dy law, Naf. 

A chnydau gweiriau uwch gweryd,~ydatt 

Odiaeth, îehyfryd; . 

lach wiwlwys i ochelyd 

Newyn twn yn bwn i'r byd. 

Ceir cnydau afalau amryw filûedd, 

Ceir erfin, hynod eirin, ar diroedd ; , I 

Cnau uwch cloddiau a phrenau dyffrynoedd, | 

Aml ffrwythau ar y muriau hyd moroedd; 

Crwn felly, Gymry, ar g'oedd,-drwy ffyn^^^^^ 

Ammor wiw Iwyddiant, o amryw wleddoedd. 

Da iawn gwnáeth Duw, enẃog lor, 

A di feth bob peth yn bur ; 

Nos a dydd, mynydd a môr, . 

Tymorau gorau heb gur. 



Digitized by 



Google 



7 
Daw gwlaw cynnar i'n âr nì^ 
A diweddar daw iddi, 
Draw bara sy dda i ddyn, 
A berthyn i'w ddarborüii. 

Hen addewid hoen ddi wall, 

Etto cawn da iawn di wall^ 

Felly hi bery heb oer wall, — bob dydd, . 

Drwy iawn nydd draw ni phâll. 

Oemi gwir ini a gwres, 

Gwiwdda mewn aniser gweddus^ 

Gaaaf a choeth Haf a tíiea, 

Da oll gan Ddaw deallns. 

Amser medì rhag caledi, 
Hynaws wedi — hyn osodòdd» 
1 ddynol ryw lyw di lid, 
lawn ryddid ini roddodd. 
A chynhauaf, meddaf, myg, 
Da effaith rhag un diffyg* 

Llygaid pob peth heb fethiant— ddisgwylìânt^ 
Addas Geli pendant, 
Wrthyt Ti, iach ynni chwant, 
O'u parthau am eu porthiant. 
A gwir yw hebunrhjrw gwyl, 
Táín gy wion cigfran sy'n cael 
Yn jrmborth mewn hoy wborth hwjl 
Wâith oleu hoen o'th law hael. 
I ti, y Tad, 
Ein Rhi a'n rhad, 
Da wi di wad, y w dy waith; 
Boed clod hoywnod hir, 
Tradw'rglân,tân, tir, 
Hylaw a'welir, a Haul eilwaith. 
'Bri draw gwelwch, brau drigolion^ 
Daearolion diwair eli, 
Ei dda elwch i dduwiolion, , 
Rhagorolion rhag oer weli^ 
I fydolion, anrasolion, 
Diwydolion^ da ei deli^ 



Digitized by 



Google 



Ufuddolion, anfarwolion, 

Hoy w urddolion, hwy arddeli, ^, 

Bellacli hithau flwyddyn ar baliîant, 

wedd flin yllysiau ddiflanant, 
A choedydd h\ty ni chadwant— eu deiliau, 

1 gloddiau pyllau diau deaaat. 
Newidia'r hîn wedi'r Haf; 
Daw gwyw diau a Gauaf ; 
A daw hir yn wir y nos, 
Heb aros, a Dydd byrraf. 
Y mae dyn, abwydyn baçh, 

dwf a bywyd afiach, 
Yn debyg hynod aball, 

1 flwyddyn, er gwyn a gwall, 
Cwnu neu dyfu wna dyn, 
A di wad mal blodeuyn: 
Hyfryd o hyd yn ei Haf, 
Ond gwewyr a nwyd Gauaf; 
A'i deU o hjnod alaeth, 
ün gwael mewn gafael yn gaeŵ; 
Daw poen di hoen, daw henamt, 
Oer i fyw, îe arw faint; 
Yna gwel rhaid dychwelyd, 

I'r gron ddaear hon ar hyd, 

Daear i ddaear w.âr wedd, 

Yna daw yn y diwedd. 

I fry gwedi hyny Haf, 

Yn gywir heb un Gauaf : 

Rho drigfan lor glân ifhag k>es g 

3eroes, neu y Dydd byrraf. ■ 

Metthyr. Richard ^ones. ] 



Digitized by 



Google 



AWDL 

^ AR Y DYDD BYREAP. 
GAN RHYWUN. 

ADWEDD bore'r Dydd byrraf 
A ddaeth, a dydd caeth a'i caf! 
Och ! am awen Gorpbenaf— ar lannerch, 
laith ei serch^ a thes Haf. 

Hyn a gawn, cyfiawn, O! cofier,— y ihea 
Yr adeg eiamser: 
Ar adenydd awr dyner 
Dâw'r dydd : înni bydd yn ber. 

Yr Alban Arthan, a'i nerthawl — ^wyntoedd^ 

Drwy'r entyrch wybrenaẁl, 

Ddaeth allan yn wan ei wawl, 

A'i nos oer yn ansiriawl. 

Tammaid nid oes, trwy'r tymmawr, 

Olasfwyd, mor llwyd yw'r Uawr; 

Ystyfiwn, rboddwtí wrth. rhaid» 

I fulion anifeilíaid, 

Yn addfwyn, wair i'w noddfa, 

Fal tirion wyr doethion da. 

Hhaid i'r gwas cÿweithas cn, 

Da hdllol, eu diwallu : 

A'i gyllell aéd, heb gellwaìr, 

Dewr wr gwych, i dorri'r gwaîr; 

'NoI iddo, mewn hwyl addas, 

Rhoi'n brysur ei ddur i'r ddas, 

I drychu, yn ymdrechol 

I'r gwaith, a darparu'r go'I ; 

Cammu a wna'r gwr cymmen 

Trwy'r glwyd, a'r bwyd ar ei ben; 

Yn daer eu gwedd, i wledda, 

Crochfrefant deuant y da ; 

Gan fwytta'r gol o'r dolau, 

Yno'n ddewr, nn neu ddau: 



Digitized by 



Google 



1» 

Parodfwyn yw'r gwas prydfertíi 

1 danpu'r bwyd dan rhy w berth : 

Vt gwirion ddofion ddefaid 

Rbydd^ heb yngan, rhan wrth rhaîd í 

I'r gwartheg, rhan deg ar don, 

Da ydyw, a*r du eidion: 

Rhydd hefyd rhan glyd yn glatiy 

Hoff haelwas^ i'r ceffy lau : 

Yn wastad mae'r mad wr mwyn 

I'w anifail yn wiwfwyn. ; 

Boed inni*n ddiwyd, a gwiwfryd gyfraitfa/ ' 

Dannu cu rbeidiau, doniau cariadwaith ; 

Os tynner gardod barod, heb oerìaiẅ, 

Ydyw'n rhodd wiwbwyll, daw yn rhwydd obaith| 

Ddy dd Brawd,mewn purffawd perffaith, — rhydd íoí 

Yn y nef wiwlwys, inni nwyf eilwaitb. [dẅys,^ 

Gwaelaidd yw'r faenddj^n, gwelir, 

Annawn tost sydd yn ein tir; 

Dydd mwy tawel a welodd, 

Al fyd yn fwy wrth eí fodd í 

Cardottyn, adyn ydyt^, 

Yn awr, agwr egwan yw; ♦ 

A neshau y mae nos oer, 

I'w ddal dan wybreii ddiloerí . 

Agorer drws digerydd 

Iddo, hyd ne» delo'r dyddr 

I'r Uwyd wr llaith, 

Ilho'n fwyd rhan faiifa, 

Da wyd o waitb, Ä Duw Dad 

Rhydd les, rhodd lawn, g 

O des a dawn, I 

O'i wres i'r iawn, Hir oes rad. 

lon trugaredd, iawn trwy gariad, 

Rhydd oreu wlad rbwydd i'r haelion :> 

Cawn anrfaydedd cain i'n rhodiad^ 

Os daw'n ddifrad ias dan ddwyfron ; 

Cawn dderbyniad, cawn dderchaôad,; 

Wych hael raddiad, uehel rhoddion; 



Digitized by 



Google 



11 

Os rho*wn ddillad iV ymddifad, 

dawdd bwriad, dyddiau byrrion. 

Mwyn frawdolion 

Yw'r duwiolion, wyr diwaeledd : 

Rhinweddolion, 

Dewisolion, da weis haelwedd. 

Nid haelwas trwy'r Nadolig — ^yw'r geubwyll 

Oer gybydd ystyfnig; 

Ond gwr digred, gwasgedig, 

Yma'n bod, a main ei big, 

Gwr ciaidd o'i wraidd, heb wres, 
Neu fwyniant yn ei fynwes; 
A*i galon ar y golud ; 
Tramawr ei warth, trwm y w'r hud ! 

Mab cred ei ddyled a ddilyn, — er trais 
Ahai trawsion a'i cai^yn; 
O'i ddefod rhydd ei ofyn 

1 Dduw^ ac nid llai i ddyn. 

Trig, Waredwr tra gwiw radol, 
Inni'n dadol, lon nodedig; 
I*r iawn gredwr yn gariadol, 
Un bwriadol, yn buredig; 
Wyt broûadoli yn wa^tadol, 
Cu rhoddiadol, cyrraeddedig; 
Miae gwjrr bradol, camsyniadol, 
Tma'n wladol^ mae'n weledig. 

Eíra'n y teiau; oer iawn y tywydd; 
Djrrys wael adeg; diwres aelwydydd; 
Gweinion anwydog gwn yn annedwydd; 
Tost yw eisiau eu byrddau y Byrrddydd; 
Eq byd yn bennyd beunydd,~-Tgan drallod; 
Heb wych 'lusendod, heb acbles undydd. 

Llym yn awr, i'r mawr a'r man,— yw*r oerwynt, 
Mor irad ei chwiban, 
Oer ei agwedd, â 'r egwan 
I*r ty, gerllaw ochr y tan. 



Digitized by 



Google. 



12 

O'i gaban i'r ysgub.awr,— a'i daemwjr^ 

A'r dymwr ymdrechfawr, 

Fw flin waith, o flaen y wawr; 

A'r adlais ddaw o'r ydlawr. . 

Aeth ydy w gwel'd seithiedydd^ — a'i fwriad 

Yn farwol trwy'r coedydd; 

Tawel yr â trwy'r tywydd, 

Awr ac awr, yn gawr, trwy'r gwydd. 

O'r moelfryn penwyn i'r pant 

Lla adar oll ehedant : 

Is coedydd ymgysgodant; 

O'n clyw ni encîlio wnant ; 

I gul gwm o'n golwg ant, 

Och inni! mwy ni chanant; 

Lle parod rhag rhjmdod rhew, 

Mewü eiddew'n dorf ymnoddant 

Ceîr gweled brwyn a Uwyni, — ^y bore, 
Tn burwedd 'nol rhewi ; 
Hoenas ea harddwisginni; 
O mor llon! o'u bron mewn brL 

(Ar Ddull Çywyddaa Dafydd ap Gwilym i'r Haf, SccJ) 

Bhof i'r poenus clwyfas claf 
Duedd barod Dydd Byrraf ; 
Gwisgo'n ddoeth y noeth a wnaf, 
Heb aros, y Dydd Byrraf ; 
Dyro Di i ni, Ó Naf ! 
Hedd a bara'r Dydd Byrraf ; 
la, os rhew, yn dew ar Daf, 
A barnig, y Dydd Byrraf : 
Geiriau surion geirwon gaf, 
Heb arian, y Dydd Byrraf ; 
Ac ymaith ar daith nid âf, 
Heb beri, y Dydd Byrraf ; 
Pwy wrth fur yn segur saf, 
Heb oeri, y Dydd Byrrafî 
Etto'n llon daw hinon Haf, 
Heb oerwynt, 'nol Dydd Byrraf. 



Digitized by 



Google 



13 

Y Gaaaf yn dragywydd — ^ni erys, 
Na'i eira pen-roynydd; 

Daw înni, cr dywenydd, 

Hoy w awyr dda, al hir ddydd. 

Gwelir, yn ddrwg eu gwala, — ^by w wych-gor, 

Y bechgyn yn dyrfa; 
O'tt gwirfodd ar en gyrfa, 
Yn ddiffin, oer hin, ar ia. 

Neu'n fynyéh, mewn drych dî dray— ŵ gorhoen, 
Gyrrant gaseg eira; 
Dof oer hon, hi dyf o*r ia, 
Heb alaeth yn ei bola. 

Awr wìsgi ânt o'r ysgol, — a gwenant 
Mewn gwiwnwyf yn siriol ; 
Weis taerwych anystyriol, 
Yn hawdd ni ddeuant yn ol. 

Gwae ni gan oemi himo^! 

Y rhew ar fynydd a rhos: 

Y plwyf (y gwragedd a'r plant) 
Am dan a dynymdynant; 
Yna'n nnion son y sydd, 

A goeliant, un eu gilydd, . 

Am ellyll, yn hyll ei naws, 

A'i honni yn anhynaws; 

A gwirio am gyheiraeth, 

A'r drwg yn amlwg a wnaeth; 

Dilyn, yn elyn, a ni, 

Mae'r yspryd mawr ei aspri. 

Och eilun! am ddrychiolaetìi, — a*i oerwaedd, 
Gan haeru tystiolaeth; 
Oerolwg! tost yr alaeth! 
A'r dychryn jrn syn fal saeth ! 

Pwy 'nawr o'i blyg a gynnyg gwnnu? 
Plantos, dechreunos, yn dychrynu 
Ynfaith, trwy'rnoswaith, achydnesu; 
A'r bobl i gyd mewn cryd yn credu : 
B 



Digitized by 



Google 



14 

Fal hmjn yn ea crwyn yn cryna^-r-mewa mwythi 
Rhag adwytb i'r tylwyth a'r tenlu, 

Na chredwcb^ — ^byddwch o bwyll, 
Heb arbed chwedlaa byrrbwyll; 
Aeth oer ynom meithrìnant^ 
A blin yr argraff i blant: - 
Chwiliwch, — nid oes dychwelyd 
O'r bedd i frawychn'r byd. 

Gwell heno» trwy gall anian, 
Rhwydd f r gwaith, yw rhoddi'r gan, 
Na gwrandaw> mewn braw yn brudd^ 
Y ddyfal hanes ddifndd. 

Gwell ganiadwaith 

Âm gariadwaitti/ 

Gwar fwriadwaith gwyr fayfrydion^ 

Neii am fradwaith 

Ac anUadwaith^ 

Holl anfadwaith hyll ynfydioa. 

Oerfel ac awel Gauaf, 

Miniog yw, 'mhob nián a gaf ; 

Ar orwyllt hynt gwynt yn gwair^ 

Yn llewaidd drwy'n cellîau; 

Diddail jrw'r coed yn dioddef 

Dan ei ergyd áethlyd ef ; 

Niwl 4rwy'r holl gwm yn drwm draw; 

A chaddng yn ymchwyddaw. 

I deithydd^ drwy'r adwythwynt, 

Trallodus rhwystnis yr hynt. 

Aethus o'n jiamgylch weithian 

Angaa> — gjiyael g^ae! mae 'mhçb man; 

Marwolaeth mawr a welîr 

Ar y twf, hyd lawr y tir: 

Cly w ddyn ! ar fin y clawdd wyd ; 

Hawl bedd diadwedd ydwyd : 

Oferedd yw dy Fyrr Ddydd; 

A diarfod y derfydd: 

Ar y daith hôn, er doethed, 

Wyd, wr hyf, yn grýf dy gred, 



Digitized by 



Google 



15 

Och wr! Dydd bach ei oriau^ 
Al oemos bir yn neshau : 
I bwll, i draâwngc y bedd, 

Y deuwn bawb o'r diwedd« 

O'i bryn, heb râith, 

O'i wyn a'i waith, 

A dyn o'i daith, dan ei dir: 

O wỳd a*i wedd, 

0*r byd i'r bedd, 

A'r hyd, (awr hedd) rhwyd oer hir. 

Einioes dyn, O hynaws Dad! — brau ydyw> 

Briwedig o seilíad ; 

A dilys mae'r adeiliad, , 

Dda Bor hael! yn ddi barhâd. 

Y diwyd haelwas duwiawl — a esgytf 
O'i gysgod daearawl ; 

A'i wedd iachus heddycbaẃli 
Hwylus gẁych, i Iys y Gwawl. 

Gwîr hawddryd, 'nol gorweddfa — y w eîn caîs, 

Gan lon cu, mewn noddfa; 

A*i ganfod yn y gwynfa; 

Dawn hael ddoeth, dyna'hwyl dda! 

Calon wrth galon, i'n Ilonni, — a nawdd 

Y nef raewn caledi; 

Da y w'r hawl, ŷn enw Duw Rhi 
Annwyl, a phob Daioni ! 

Merthyr. Taliesin WilliáMs. 



Amcanodd yr Awdwr ymddwyn yn ífyddlon i*r Testun, drwy 
ddarlunio, yn oreu ag y medrai, Gwrthddryoban Nattur, a'r olwg * 
arnynt, ynghyd ag Anigylchiadau, Difyrrwch, ac Ofergoelion 
cyífredin cyfnod y Dydd Bynaf ; a chyunygodd ddangos ffolineb 
ac elfaith ddrwgo/n ysprydâm; ac, yn enwedig, dymunodd gyn- 
hyrfa teìmladau dynolryw tuag at yr AnghcDus a'r Ymddifad 
drwy'r tymmor caled hwnw. 



Digitized by 



Google 



AWDL 

AR Y DYDD BYRRAF. 



GAN ANEURIN. 

CYNNWY8IAD BYRR. 

Nodi'r testfin, sef y dydd byrraf — Ei ystyried yn gynllon o oes ferr 
dyn— Golygii dyn yn ei ddeclireuad yn wan, ac yn cynnyddu ya 
raddol byd ganol ei oedran, fei y mae y dydd yn cynnyddu hwy , 
hwy, hyd banner haf — ^Dyn yma yn dechreu gweled gwagedd y. 
hyd, a newtd ei feddwl am dano--~0 ganol ei oed hyd ei ddiwedd 
yn gwanhau yn raddol, fel y mae y dydd o Alban Heíìn ymláeB 
yn byrhau, oeri, a thywyllu. — Cydmaru y dydd byrraf i oes dyn 
mewn amryw o bcthau — Ymgysuro trwy ystyried fod y tymmor 
yn gwella o'r dydd byrraf yralaen, Gwanwyn a Haf yn ei gan- 
lyn — Golwg ar drallodau y bywyd hwn— Ymgysuro trwy yr 
olwg y darfyddant cyn hir, fel y dydd byrraf, a bod Haf ar ol y 
hywyd traliodus bwn| beb aoaf fyth i'w |ao)yii— 'Dymniiiad i'w 
fwynban. 

YD YDD byraf gâf iV gofio— 'n destun 
Da ystwyth i'w dreiglo; 
A mwypaidd 'rwy'n dyrauno 
'N dyld byrr dedwydd y bo. 
Ein teston cynllun y w cu — o fyrder 
Oferdaith anadla ; 

Y nos sy'n buan nesu, 

A charchar y ddaear ddu. 

Dydd byrr annifyr al nos — ^hir orìatt 
Er arwydd sy'n dangos, 

Y bedd^ anhoff wedd, hen ffos, 
Mynegir y mae 'n agos. 

Yma d'od y mae y dyn 

Yn wannaidd iawn i'w ennyn; 

Byr a bach heb air o'i ben^ 

Wiw-deg wannwr di gynnen, 

Ond cael Uaeth yn faeth daw'n fwy> 

Dyn o fyfyr daw'n fwyfwy. 

Estyn fel dydd yn wastad, 

Rbed ar Iwydd, a rhodia'r wktd. 

Dilyn ei fam Ile delo, 

Ue b'ai'r fam y llwybra fo. 



Digitized by VjOOQlC 



17 

Ifr ail daith ar ol ei dad^ 
Ar fyrr y gyrr am gariad ; 
CyDDydd ymhob amcanion^ 
Fel y llew'n fywîol a llon: 
Gwiwlwys fel hyn ei gwelaf, 
Dyner wr hyd hanner hâf. 

Wr araf, yno'r erys, 
OU o'i fron a Uai o frys; 

Y man uchaf mewn iechyd, 
Gyrhaeddodd, bamodd y byd : 
A gwelodd ar fryn gole', 

Tn Uwyr mor anan y lle. 
Yngoleu'r dydd canfyddai 
Hyll liw'r byd, a Uawer baî. 

£r yno oedi ronyn, 
Heb un braw ar ben y brjm; 
^ Dechreuodd, coeliodd wr cu, 
Dwys haelwedd rhaid iselu. 
Gwaelach wannach eî wyneb 
'Da'i yno, un heibio heb 
Ei gwyno, am i'w gyDnydd 
Ddarfod o fod ac ni fydd. 

Byrrach gof, byrrach ei gam, 
Gwargul y daw a gwyr-gam. 
A'i wedd jm rhyfedd o wan, 
I hydref aeth ei oedran. 
Daw'r gaìaf yn araf 'nawr, » 
Trymaidd yr adfyd tramawr^ 

Y mawrlid a gofid gaf, 
Heb aros, y Dydd byrraf. 
Chwith y gwedd, Och! aeth y gwan 
I'w febyd yn ail faban. 

'Nawr heb ammeu, 

Cai mewn goleu, 

(Fyrr-was teneu) ferr oes dynion: 

Angau'n fradwr, . 

I bob dewrwr, 

Ä mwy cynnwr ei amcanion. 

BS 



Digitized by 



Google 



J'\ 



18 

Byd f 'ai n gwena^ 
'Nawr yn cefnu, 

Oll yn gygu, a Uawn gwagedd : 
inteu'n gwingad, 
Wrth weledíad, 

Llun ei fwriad, Ilawn oferedd. 
Gwelwch nattur 
T pechadur, 

Poen i'r amhur, pan 'r â ymaith : 
Pan fo'n trengu, 
'N edífaru, 

Ymafaelu am hâf eilwaith. 
Berr-oes ar d'wmod byrraf, 
Ar g'oedd eu cydmaru gâf : 
Sylwch a gwelwch i gyd, 
Am ennyd, mi ddymunaf. 
O duedd barod 'nawr i'r Dydd byrraf, 
Dan Iwythi trymion cwynion y canaf, 
Union a didwyll iawn y dy wedaf, 
Dydd yw a'n bwytty, Ow! dydd enbyttaf, 
Afû yw ci liw, di ail i hâf— goleu 
Ag awyr deneu, mewn gwir di anaf. 
>Dydd yw e' hefyd, o duedd 'ddifa, 
Gardd efo gronyn gwyrdd efe grîna ; 
Dydd o fawr berigl, dydd o fyrr bara, 
Bann du fileinig btitin diflanna; 
Daw enwog hin dywynna — creffwch 
Ag hefyd coeliwch y gofid giíia. 

Byrr yw y dydd heb awr deg, 
Byrr ei adeg i Brydydd; 
Gwael oer i ni gwelir 'nawr, 
Byrr wy thawr i bêr ieithydd. 

Dydd wyr anwyl, 

Bach ei orchwyl, 

Oer i'w ddisgwyl, eira ddisgyn ; 

Doeth, rhaid addef, 

Aros gartref, 

Bawb mewn edef^ bob munudyn. 



Digitized by CjOOQlC 



19 

Etto gwn, iâ tew a gewch^ 
Erys dâa i rostio ych: 
Ag yn tŷ (chwi ganiatewch, 
Cywrain wedd) nìs ceir hi'n wych* 

Hhaid pwyll a chanwyll i w chynnu — 'n dawel, 
I chwi'n isel, ag a chynhes^u ; 
A gwrthban gwiwlan heb gelu — arnom, 
Pau iawn gysgom heb boen i'n gwasgu. 

A dilid gwrlid gywir-lan — bwysig, 

IJn nodedû' yno a deu-dân ; 

Brws cau rüag d'rysu cân, — twym ddiodydd 

A gwenydd beynydd i bob anian. 

I'r D'w'sogaeth, 

Wi! da odiaeth, yw dìodydd; 

Pob rhy w swccwr, 

Gyda chlydwr, g'od ei chlodydd. 

Amser oer-gwael, 

TT mae gafael am y gwiw-fyd ; 

Gwawria'n fuan, 

I gael hedfan o'i galedfyd. 

Odiaeth ddedwydd, 

üawel dywydd, 

Fwyndro'n hedydd, fan draw nodaf; 

üaw dydd da dês, 

Nos nydd nês nés, 

Dae'r rydd dewr wres, dardd dir hâf. 

Estyn wna'r dydd yn wastad, 
Daw llwy dd a hynod wellhâd ; 
Y gwanwyn amom gwena» 
Buan bydd yn dywydd da. 

Gwawria'r nefoedd, 

Drwg anneloedd, drig yn ola'; 

Âc ar gyhoedd, 

Boed iawn gelloedd byd yn gwella. 



Digitized by 



Google 



20 

Daw hoffrannau maith dyffirynoedd — ^beanydd, 
Glasa'r dolydd drwy'n glwys ardaloedd^ 
A daw i lewyrch da luoedd— bellach 
Dau mwyneiddiach y daw mynyddoedd. 

Y mynydd gynnydd i gant, 
Ei flew geirwon flagurant, 
Daw wyn Uon, da ìawn a Ila, 
O ebolion heb 'whalu, 
Lloiau, a gwyddau gwiwddawn, 
Cylch frith-Iiw a gwyn-liw gawn. 

tJynnar a hoy wdêg cân yr ehedydd^ 
lach heb nn glyniaeth uwch ben y glennydd, 
Hithau'r fwyalchen lawen dan Iÿwyddy 
Sef ei du geilíog, sâf o du 'gilydd, 
Cadwant ymrigau coedydd, — cyd ganant, 
A iawn y pyngciant yn wyneb bencydd. 

Daw ein gwenholiaid da iawn gynhaliaetb, 

Pob rhai ag edyn pubur ac odiaeth^ 

Gweuant trwy awyr, tcg y'nt o rywiaeth, 

Buain gwiw hynod heb un gwahaniaeth; 

A'r gôg ddi halog helâeth — glywn ni'n galw 

Ag accan Gwccw, gwccw, a gwccw'n o geg-gaeth. 

Daw Mawrth ^c Ebrìll, ar ennill rhannant, 
Mai a Mehefin a mwy ymhyfant, 
Caws a'r ymenyn, cysur a mwyniant, 
Uawn-dir hoff inni, Ilonder a ffynnian^ 
HoII allweddau Ilaw llwyddiant — ganfyddir, 
Clau iawn e goelir, cloion a giliant. 

Daear egyr, daw i'w rhwygo — 'r arad, 
A Ilu i fwriad i'w llafurio; 
Daliant heb laesu dwylo; — mewn golwg 
Da yw bod attwg, daw byd etto. 

Daw tegwch, odid digon — o flodau 
'N fawledig hyfrydlon ; 



Digitized by 



Google 



21 
Aiul lysiau peraidd melysioDÿ 
Ar a braenar yn bor union^ 
B!au> liyfnn, a denu dyniou, 
Huriau chwilir am orchwylion, 
Oh! wyr, gwelaf argoelion — y gwella 
^JN bod, gwêna byd gweinion. 

Daw caniadau da cu*n odiaetb, 
A darbodaeth, dewr a bydiaw; 
Wynebiadau iawn wybodaeth, 
l>de bennodaeth ddi benydiaw; t 

Dae'r osodaeth hyfryd fodaeth, 
Mewn hynodaeth mwyna'n ydiaw, 
Gwych arfodaeth, teilwng glodaeth, 
Heb ddifrodaetb: budd Vw frydiaw* 

Perflfeithderau, 

Cyflawnderau, 

O iawnderau, awen dirion; 

Hynod eiríaui 

Daw clydeiriau, 

Glwys gadeiriauj glas-goed tríon. 

Da weis helaeth, dewisolion, 
O'r ysgolion gwiwras gwelwch, 
Hir dawelwch i'r duwiolion, 
Hwy ga's olion nag iselwch. 

A bwyllir gronyn bellachî 
Daw pen byrr am dippyn bach, 
Cewch olwg ddôf heb rofyn, 
Er fo'r 'stwr, ar ferr oes dyn ; 
Yn agosach na geisied, 
Trwy wir Iwydd heb drol ar led. 
Hudawl dwyll yw hoedl y dyn, 
Boen dirfawr buan derfyn, 
Os creffwch, gwelwch e'n gwau, 
Drwy y Ilidiog drallodau; 
Am ei barhâd mai byrr yw, 
Dywedaf mai da ydyw. 



Digitized by 



Google 



88 

Rhyw gafodydd sydd o'r gofidiair^ 
Nea dra Uidiog drymion drallodaa^ 
Aflan a dyrys y chwerw flinderau, 
Blin aiaf echrysaf a chroesau^ 
<>s diweddir cy studdiau — gresso fedd 
Yn annedd i ninnau. 

Du oer yw oes, a di rîn, 

Neu lawn día-blin Iynn dryblau^ 

Egwan a wyl, Ow! gan haid j 

Ol diriaid o|thrymderau. l 

Ocs ofìdus yw hi fuda 
Ddyn i dywydd, awen dawa^ 
Díflasa da fael isod« 
Oes fawr berigli oes ferr bara, 
Lwyr, îe syml y w'r oes yma ^ 
Wyaebaddyn i'w nhabodr 

Gwir fod rhy w drallod drj ftUan*— beunyddr 

A boena ddyn truan ; 

Mwy na mwy, mae yn y man, 

I lygaid eiddìl egwan. 

Oes dywell, O! pwy ddistawaî— pwy allr 
Pwy oll-nas cwynfannal 
Oes heb Iwydd, oes'yw o bla, 
Uwyr dost, líawer dystia. 

Oes o ing, oes i angau, — oes ferr yw,, 
Oes fawr iawn ei chroesau; 
Loesau cûdd prûdd yn parbau^ 
A gwewyr yn y giau. 

Y bola 'nghyd a phob aelod, — a'r pen,- 
'Nawr poenir gan nychdod ; 
Rhyw dywydd beunydd sy'n bod 
Ar gyfer, ac oer gafod. 

A beunydd mae deftiydd dwlr 
A moddion drwg y meddwl, 
Ar wàg wraidd fBaidd a ffol^ 
I ry w fodd yn rhýfeddol. 



Digitized by 



Google 



23 

Addo byw foru'n dda heb ofcredd, 
Pan ddelo foru, gygu, gwneyd gwagedd ; 
Foru'n gyndyn heb ronyn o rinwedd, 
Awn a'r hen dywod yn ÿr nn duedd; 
Ow! aâan egwan agwedd — sydd amom, 
Seth ddaw o honom^ ai byth dda annedd? 

Oer yyí'T hin ac oer y w*r oes, 
Wyr anwyl, oer y w'r einioes, 
Ty well oes mal fywell hîn, 
Tryblog a thywell tra-blin, 
Byrr y dydd heb oriau da, 
Berr oes i bwy arosa? 

Hêd einioes ar adenydd» 
Gâd tu ŵl mal gwennol gwydd, 
Neu'r eryr pell 'nawr o'r porth, 
Tambaid êl at ei ymboithi 
Neu long lân fuan fy\riol, 
Hoffant hwy, a phant o'i hôl, 
Rhyw gysgod hynod yw hon, 
A rwyga donnau'r eigion. 

Dyrnfedd, gwn, feddwn i fyw, 
Odiaeth o freuol ydy w 
Einioes dyn, medd banes — ^' dim,*^ 
Oes dodda megis diddim. 

Cwbl wagedd, gwagedd i gyd, 
Tw dyn, ni phâr ond ennyd; 
Dyn diau gyd, Myw ond gau, 
'Be'r gwir, 'bo ar y gorau^ 

Gwawr ole, gwir a welir, 
Bur o nef a bâr yn hir, 
Hir-ddydd a'r olwg harddaf, 
Hwn o hyd a beri'n hâf, 
Llonnaf hwyl, Uawn hâf o hyd, 
Heb aiaf yn y bywyd. 

Dedwydd iawn beynydd heb wâll, 
A bydd da gynnydd di gôll; 



Digitized by 



Google 



24 

Gwelwchy deallwch y dûll, 
Mwynìant di balliant heb wèU. 

Llawenydd ar gynnydd gwîr geinìon^ 
Dannaa, dien gorau dan goron ; 
Yno'n frydlais nniawn hyfrydlon, 
Mwyn in' canant mewn iawn accenion, 
Yn yr hâf llawnaf a Ucm — y byddk 
Pan ei gwelir heb boen i galon. 

Gresso'r hâf dewraf ei dôn, — un nefol ^ 

Inifer hyfrydlon; < 

Háf a saif, da gennyf son, 
Hâf odiaeth heb glefydon. 

Heb elyn cyndyn i*n cwrdd, 
Nag uffem oll i gyffwrdd, 
Gwlad o hâf heb aiaf byth, 
Dawn addoli Duw 'n ddi Iytb; 
Fy enaid i, nawf yno, 
Amen byth, tu mewn y bo. 

Merthyr. David Saünders. 



Digitize(í by 



Google 



AWDL 

AR Y DYDD BYRAF. 



OAN MEUJR. 

DWYRËA y dêr awen,— î odlî 
Cod adlais dy accen, 
Diwygia byth, dwg i hen 
Ganiad, yn fy iaith geinwen. 

Ceinwen yw'r awen ni rcwa— *n oead ' 

Niwamod o eira ; 

Ac yn ddewr i gann 'dd â 

Yn beraidd i*r dydd byra*. 

Bjrraf nid hiraf jw bwn, 
Dethol y Ueìaf dwthwn, 

ddeuddeg gwiwdeg fis, gwn,^pe'ii ddiau 
Amseran mesnfwn. 

A*i nos hir, ar dir neu don-^-diammaa 
Oer dymmor i ddynion^ 

Y gwynt, a'i helynt ar hon, 
A fydd yn arwaf foddion. 

Y morwr, ar donan mawrion/^*-a gftr 
Gael goror hyfrydlon, 

Yn Ue bod draw, mewn braw bron^ 
Oer agwedd nwch ^rr eigion. 

1 finnau yn fy annedd, — diammau 
Dymunaf gael tân-wedd, 
Gwely ddyd, jrn glyd, a gwledd 
Cawn a garaf cyn gorwedd. 

Odd yno pan ddihnnaf, 
Edrych o m nŷch a wnaf, 
Achwyn, gwn, ac ochain gaf, 
Yn waeledd am na welaf. 



Digitized by 



Google 



26 

llaul uwch ben yn nen fy Naf, 
Boreu'r diwamod byraf ; 
Nac effsdth ei fẁyndaithfawF^ 
Yn oleu wawr anwylaf. 

O'r adwTth hwn i rodio 
I ymyl drws, awn $unl dro^ 
I weled, ar led yn lân, 
Yr Hanl^ a'i wawr orenla^» 
Yn d*od, er ei fod yn faith 
A'i oleu i'n bvd eilwaith : 
Yn araul naWcld ar ol nes, 
Yn wir oedd hir i'w haros. 

A'r ddaear, hawddgar mewn heii 
Yn symud^ heb naws ommedd 
£í dau mad, esgogiad^ ITwn^ 
Hoff agwedd ar ei phegwn. 
Un sydd yn amg^lchynn 
Yr haulwen hardd gymmen gu; 
A thrwy wedd ei arutlìr wau, 
Y daw mirein dym'morau, 
Hydref, a'r Gwanwyn hefyd j 
Yr Haf, a'r Gauaf, i grd 
Yn rhwydd i wneyd bfwyddyn 
I olwg dau lygnd dyn, 

A'r Ilall, jn ddiwall, a ddyd 

Ddifai, nos a dydd befyd, 

Yn olynol fal olwyn 

Yn ei thröad, mad, a mwyn, 

Nos, a dydd, beunydd sy'n bod 

Yn gy90n wedi gosod, i 

Pydd byraf, enwaf, unwaith, ^ ( 

Ddaw o'r mad symudiad maith; . I 

A'i himos, o fawr oemi, * 
Ddaeth a'i throm nwy<]^'arnom ni* 

Pa fodd, newidiodd, mor odiaeth^] 
Wí^wr dêg, yr holl greadigaethî 



Digitized by 



Google" 



99 



Oeraidd,belydraidâ lywodtaeŵ 
Ddaw yt Haiil àr ddaeathelaeüi, 
Oedd a'i chnydan, gynan, yn geinwych> 

Y eerddi. a'r perllaini Uonwycb, 
Ynrfiyd â'r meusvdd, bronydd, breinwch 
óent â'u bíolu, a'u ffrwytbau ffraethwych. 

Hwy dclifâwyd, 

Fel na welaf, 

Y Dydd byraf, , .^^ . , , 
Arwyddleiaf o îreiddwledd. 

Hyfryd hinon, 

Yrhaftirion, . aa^^a. 

A'i arwyddion, owirroddiad^ 

Ymadawodd, 
Ac ymguddiodd, 
Adiûanodd, difailomadr 

Felnawelir, 

Ynyfrodîr, iawn hyfrydawl, 

Unrhy w flfrwythydd, t,^viìawl 

Mwynâ'rbronydd, man îr brwynawi. 

Dydd byraf, ni chaf y chwaìth 
Un eiliad, cân anwylwaith, 
Gan hardd gôr, o berorion 
Y goedwig, a*u diddig dôn: 
Ond 'sgrechain, anghydsam sydd 
I gael o awr i'w gilydd, 
Gan bîod, hynod eu hynt, 
A chyda'r adar ydynt 
O'n gwlad, yn myned yn glau, 
1 düedd mwyn y dëau. 
' Bâr yr hin, o'r boreu i'r hwyr,— yn áml 
A deimlir yn drallwyr, 
Gan ddynion, gweinion, ag ŵyr 
Nawslym, y dydd a'i noslwyr. 



Digitized by 



Google ' 



28 

Er rhodio^ ar fro hcu fryn,— un olwg: 
Ni welir glaswelltyn, 
Gan eira maitb, dô'dd wahh dyn 
A diflFro goed y diffryn. 

Coedydd, mewn gelltydd gwylltíon, 
Dd'wedant, heb rusiant o'r bron, 
Yn eu hiaith, mai "llaith a llym 
Anwydog heb ddail ydym." 

Er fod, oer fydd, 

Yr od ar wŷdd, 

O dod y dydd, Dad y daw, 

Yr haul ar hylwydd, 

wybren ebrwydd, 

Yn agos arwydd, i gysuraw^ 

Y ddaear, o'i fodd, a thoddi — yr oá 
£r adwyth sydd ami, 

Fal gwisg wen, cr len, nen li 
Trwstan a daenwyd drostí* 

O ! dyred haul o'r dwyrain, 
Er cynnydd, í'r coedydd caln, 
A dyrchafiad, codiàd cn 

1 Iydan, hardd ymledu, 
Ar ol yr hin erwinawl, 

Y sydd, ar y dydd heb dawL 

Dywedaf, beiddiaf, mai buddiol~ydyw, 

Ac odiaeth fendithiol, 

I ni fod, y dydd anfadol 

Yn fyr, o herwydd mae'n fârol, 

Ac oer ei hin gyffrpdinol: 

Heb oedi a yrr bbb daearol 

Greadur yn grwydrol, — am le y bydd 

Da gynnydd digonol. 

Gwelir yn haid, y defaíd dofion, 
O ddeutu, yn ymdyru'n dirion. 



Digitized by 



Google 



I gaaàdle> a fo'n çysgodlon^ 
Neu gornelau, yr ânt garnoíion; 
Rhag alaeth rhwyg aweloBy-*^ae eres 
Eiry anghynes i*r anghenion. 

A mil o ymlusgiaid mân 
Oddiwrth dy wedd arthan, 
I bant, hwy giliant i gyd, 
I gỳrau dwfn y gwerýd: 
Nes daw, i'ẃ dihunaw haf 
Bery'n hwy nâ'r Dydd byraf. 

Yn ddios, mae'n dangos dydd 
Brau dirfawr, byr y derfydd 
Einioes dyn, fal gwyfytt gwàel^ 
Yn mudo gan ymadael, 
A'r byd hwn, mewn amserbach 
O'i ofid blin, ac afiach, 
I'r bedd fydd dewedd y daitfa, 
O yrfa i nos hirfaith. 

Diamhur, cyn mjm'd ymaith, 
Diwygiwn, gwelwn ein gwaith, 
Sef cam'n lor rhagorawl, 
A rhoddi fythrhwyddaf faẅl 
Iddo mwy, tra byádom bÿẅ, 
Odiaeth ddyledswydd ydyw, 
Ar ddynion o'r bron mewn bri, 
Tn ddilys eí addoli, 

hyd trwy eu bywyd bach, 

1 gyraedd gwlad hawddgarach; 

A Duw'n dadol da nodedig, 
Hynafedig o hanfodiad, 
Bydd i wladol buddioledíg, 
A gwaredig gy wir rodiad^ 

Yn garedig, 
O'i alledig, 

Gynnaledig gain lywodiad, 
C2 



Digitized by 



Google 



80 

Ceìr cadwedig, 

Ofwyedig, 

Da gofedìg adgyfodíad> 

I dragwyddol fytfaol fyd 

baí, yn ddíaii befyd, 

1 barhaa yn bur o byd/ 

I'r gweinfeib ftnt i'r gwynfyd, ' 
Ry wsut, nid oes aìr o son 
I gael gan ei thrigolíon 

ddimi, am ddiwamod 
Hiraf, na Byraf, yn bod, 
Addoli lor yn ddilyth, 

Mewn gogoniant, byddant bytb. 
Codwn, ac nnwn ninnau, 
Diwygiwn, glynwn yn glaa, 

1 barchu ein biawn Berchen> 
Gyda nhwy mwy, Amen. 

Merthyr. Rogbr Williaiis. 



Ni argraffwyd ond yr Awdl gyintaf, a'r Awdl boo^ •ddiwrth y 
copiau Aittont o flaen j bamwyr. 



Digitized by 



Google 



AWDL 

AR Y DYDD BYRAP. 
GAN TUDUR. 



DYDDIAU a blwyddau, heb luddiant,— a*u 
Gan 'hedeg y deuant; [nodau, 

A gwîr yw y geìriau, ânt, 
A'uhadwytìi! union *hedant, 

Hir-ddyddoeddhaf-ddydd têg hyfddawn,— a'i nos 

Yn nesu yn diriawn; 

Glasaidd oedd firwythau glwysiawn, 

Çrerddi a pherllenrn Uawn. 

Tawel oedd gyriad tywydd,— hwyr ddeffro, 
Ar ddyffîfyn a mynydd ; 
Bwyd fel o rwyd yr 'hedydd, 
I law daeth ar oleu dydd. 

Aî para maî'r oriau purion?— nage, 
Mynegaf yn union; 
Byr yw'r dydd wnaeth Llywydd llon, 
A gwelir lysiau gwaelion! 

Gwlaw a ddaeth, alaeth, wylwn,— ag eira, 
Gwg oeraidd a deìmlwn; 
Gwylaidd yranian, gwelwn, 
Wedi haf daeth gauaf, gwn. 

Trôdd yr haul didraul ei dro,— e gym'rodd 
£i gamrau eu cylchdro; 
Wbwyf ! a ddaw ef heibio, 
I ail gau briwiau ein bro? 

Neîthiwr cysgais, 

Pan y codais, * 

Y gofynais, A gaf unwaith 

ünrhy w wybod, 

Pa ddiwmod, 

Hwn^ un hynod^ yn ein heniaitht 



Digitized by CjOOQlC 



32 

Ettyb daear^ 

Im' yn gwyngar, 

Dyma alar, d'amau wylaf ; 

Dydd fyrhawyd, 

Hir wawl goUwyd, 

Minneu chwalwyd, mwy ni chelaf. 

Oyda by^ad dorìad dydd, 
Tewach ỳr aeth y ty wydd 
Oerfawr, daeth nosau birfaìth, 
A'r dydd bacb, Uyraach, yn llait£ ; 
Daeth t'wyllwch, duwch mor deẅ, 
I'r lledred hwn, — a'r llwydreẅ 
Ledodd ei fantell Iydan, 
Foreu a hwyr— gẃyr y gâù. 

Nos bron i gyd, byd Uwyd bach, — a*i d'wyUwch 

Yn daUu cyfrinach; 

A minnau, gynt wr mwyniach, 

Hen wr wyf, yn hanner iach ! 

Byr-wedd y ceir y bore, 
Daw annwyd nos Iwyd iV le; 
A dychr^m i ddyffryn ddaeth; 
Arswyd drywàn al oer-saeth; 
Ceir yr adar gwâr méWn gwŷdd, 
Cadwant ynghanol coedydd, 
'Nol bod haf, er ganaf gynt, 
Tu aràll, Ue y tirynt. — 
Pwcäod, er sjrndod! sydd>' 
A braw a leinw'n bröydd ! 
A'r plant, bydd trech ea 'sgrechatt 
Drwyr heolydd, cymydd cav« — 
Er mor lew gwyr mewn tewgoed, 
Saif eu gwallt fel gaUt o goed! 
Ar wyrgain 'nol rhoi erçyd, 
Nen bwyth, â'r goleu o r byd. 
Achwyn mai'r meistr uchar, 
Gweddiwr crwn bwn am haf; 



Digitized by 



Google 



83 

Hai! hai! wrth y gweíthiwr hnt, 

tJn swga wyt yn segor^ 

A chwynwr y w*r gweithiwr gwan 

Am oleu i ymhelian: 

Elw nid oes i'r dilesg, 

A Uai i'r masnachwr Uesg. 

Y nos hir ydyw, naws hwyredig— -tawl 
Drwy ofid adwawl darfodedig. 

Hyd dydd a'i dywydd, diatt — a'i fyrdm 
Drwy fawrdraiU nef-fodau, 
Geir mewn rhyfedd wedd i wau, 

nodawl dro'r planedau. 

Llymwedd yn ol eu llamiad, — a'u gwyrthiau 
A'u gwrthol fynediad: 
Mesurir, rhiâr yn rhad, 
Hyd y nos a'i dyoasiaa. 

Gwych fydoedd filoedd, yn h% 
Dòreut trwy*r eangderau : 
Haulwen sydd yno'n bw}/U4W| 
A Uawer cant dröant draw; 

1 gyd y'ngh'lwm wrth gadwyn, 
Nos a fydd a dydd i'w dwyn ; 
Oerwaith Dydd byr ddaw hwyrach, 
Daw byth, tra bo '* mis du bach." 

Etto Uuniwr 

Byd, Cynnaliwr, 

Gu-naws Awdwr, gynosododd, 

Fod troadau, 

Nos a dyddiau, 

Fwy i barhau : — Ef a berodd. 

'Run law gywraînt, 

Bur-radd unfaint, barodd enfys; 

Hyny cofiwn, 

A deaUwn, a da 'wyUys. 



Digitized by 



Google 



34 

' Dydd byr, nid difyr ei dôn, 
Cyfuwcn mae yn eín cofion í 
Bydd yw ar wedd ryfeddaf, 
Gatiaf, cly w, oer ry w, ar haf> 
Fe ddwg rhes o hanesìon, 
Goreu i n bri ger ein bron: 
Fe nododd in' fanndai], 
Drenliwyd, a fwriwyd mor fran^ 
Syn ! bob blwyddyn, beb ludded 
Na rhwysg yn ei thro y rhed, — 
Dydd edryehj mewn Uewych Uon,- 
Draw ar yr heìbiawl droion ! 
Ar dras rhyfedd, Ujniedd, Ui 
Luniwyd — a daw eleni: 
Dydd o ddidwyll bwyll i'r bydr 
Aroswn, synwn dros enyd ! 
Ar dro graddol dyddiol daitb, 
Dìlesg dros lawr y dalaith. 
Dydd i'r Beirdd, Ilu heirdd a llon^ 
Nyddu eu cynganeddion ; 
Fryn a phant gwelant yn gwau, 
Siriol dro yr amserau ; 
Yn fwynaidd, codail' faner, 
Ercofiotirasafoser*, 
Prydyddant, cananC, i w Cûn, 
Dystair ar hyn o destun ! 
Dydd cyfrif henrif iawnryw, 
Bawb, pa fodd ydym yn byw í — 
Ymswyn wrth dreulio n hamser, 
£r llwydd fo'n iawn swydd dan ser, 
Dydd canwyll, dan bwyll, a'i big 
Dulwyd, ar bwys Nadolig, 
Y cyfnod hynod hinon, 
Cawd lesu i'n Ilesu'n Úon: 
Un cu, rhodd i ddynion caeth, 
Dygodd wiw brjmedìgaethì 
A'r golen o'i wâr galon, 
l'th wys dros fynydd a thòn l 



Digitized by 



Google 



35 

Daeth ef i'th 'mofyn-dithau 
I fyd hirddydd mwyddydd mau ; 
Da yw ddewis, diddiwedd^ 
Bythy.tuaraUi'rbedd! 

Cofiwn weiihion, 

Tn synwyrlon^ 

Duedd bnrion y Dydd byraf ; 

Byrdia teithiau 

Byd i'r beddau» 

Tn y golau, hwnw gwelaf. 

Merjfhyr, TiTüs Jbnkins. 



PIWEPD. 



irawen, OÌmoFfiwaiI 
UaU Telyn fiy, o dŷ daU: 
^edafarfrysrradaii. 

T.W, 



J. JENILIMSy ÁRGRAFFY DD^ MBHTHYR. 



Digitized by 



Google 



Digitized by CjOOQlC 



mitr 



This book should be returaed to 
the Library on or bef ore the last date 
stamped below. 

A fine of five cents a day is incurred 
by retaining it beyond tíie specified 
time. 

Please retura promptly. 



^ 




Di^izedbyG00gie 



Digitized by 



Google 



